WicipediA 


Divehi 


laith Indo-Ariaidd yw Divehi, Dhivehi neu 
Maldifeg(^^^, dẁehi neu divehi-bas) a siaredir 

gan 350,000 o bobl yn Ynysoedd y Maldiyes a 10,000 o 
bobl ar ynys Minicoy yn nhiriogaeth Labshadweep , India. 
Hon yw iaith swyddogol gwlad y Maldives ac iaith 
frodorol y Maldifiaid ethnig. Caiff ei hysgrifennu y 
sgript Thanna, a'i throsi i'r wyddor Rufeinig gan 
ddefnyddio ffurf "Lladin Malé". 

Prif dafodieithoedd Divehi yw Malé, Hmadhu, Mulahu, 
Addu, Haddhunmathee, a Malíhu. Divehi Malé, a siaredir 
yn y brifddinas, yw ffurf safonol yr iaith. Maliku yw'r 
enw ar dafodiaith y gymuned ym Minicoy, ond Mahl yw'r 
term a ddefnyddir gan y Il^rwodraeth Indiaidd ^m 
Lahshadweep.f^^f^^f^^ 

Disgynnai Divehi o hen iaith Maharashtra , Maharashtri 
Prahrit,^^^^^^^®^ ac mae'n perthyn yn agos i'r Konkaneg, 
Marathi, ac iaith Sinhala, ond nid oes cyd-eglurder 
rh^mgdd^mt.f^^ D^malwadai nifer o ieithoedd ar 
ddatblygiad Divehi drwy'r ganrifoedd, yn bennaf yr 
Arabeg ac hefyd Ffrangeg, Perseg, Portiwgaleg, 
Hindwstaneg , a Saesneg . Daw'r geiriau "atol" (cylchynys) 
a "dhoni" (cwch traddodiadol) o'r ffurfiau Divehi atolu 
and döni. 


Cyfeiriadau 

1. Frommer's India - Google Books (http://books.go 

ogle.mv /boo k s? id= qG -9cwHOcCIC&pg=PA 2 61& 
dq=mahl-Hdialect&hì=en&ei=emrutlf-kqGU4gaa4 

YiiCw&sa=X&oi=book result&ct=result&resnum= 

9&ved=0CEkQ6AEwCDge#v=onepage&q=mah 
l%20dialect&f=false) . Books.google.mv. 2010-02- 
18. Cyrchwyd 2013-08-21. 

2. Journal of the Bombay Natural... - Google 
6oo/cs (http://books.google.mv/books?id=8xkJAA 

AAIAAJ&q=mahl-rdialect&dq=mahl+dialect&hl=e 

n&ei=kGìuTNOlL4OfOoe0ncAK&sa=X&oi=book 

result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEw 

BDgU). Books.google.mv. Cyrchwyd 2013-08-21. 

3. Conclse encyclopedla of languages of... - Google Boo/cs (http://books.google.mv/books?id=F2 

SRqDzB50wC&pg=PA285&dq=mahl+dialect&hl=en&ei=kGiuTNOlL4OfOoe0ncAK&sa=X&oi= 

book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=mahl%20dialect&f= 

false). Books.google.mv. Cyrchwyd 2013-08-21. 


Siaredìr yn 


Cyfanswm 

siaradwyr 

Teulu ieithyddol 


Dhívehí 

{Dhivehí) 

Maldives 

Minicoy (India) 

340,000 

Indo-Ewropeaidd 

■ Indo-lranaidd 

■ Indo-Ariaidd 


■ Indo-Ariaidd deheuol 

■ Indo-Ariaidd ynysol 
■ Dhivehi 

System ysgrifennu Thaana 

( Dhiyes Akuru nes 18g) 

Statws swyddogol 
laith swyddogol yn Maldives 
Rheoleiddir gan Academi Dhivehi 
Codau ieithoedd 


ISO 639-1 

dv 

ISO 639-2 

div 

ISO 639-3 

div 

Wylfa leithoedd 

- 







































4. http://www.indianscriptures.com/Common/GeneratePDF? 
pkey=Languages+of+Lakshadweep&ano=1935 

5. http://www.fakten-uber.de/dramatic_prakrit 

6. "Marathi language, alphabet and pronunciation" (http://www.omniglot.com/writing/marathi.htm). 
Cyrchwyd 12 June 2016. 

7. "FindArticles.com - CBSi" (http://findarticles.eom/p/articles/mi_go2081/is_3_127/ai_n3152354 
1/). Cyrchwyd 12 June 2016. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Divehi&oldid=2275389" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:53. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike: gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




